CERDD 

O YMOmDUAN RHWNG 

ROBERT AC EVAN, 

YNGHYLCH 

Ymadael â’u Gwlad, a rnyned i America, 

Cenir ar “Nos Calan Newydd.’* 

Robett .—DYDD da fo’i nghyfaill £van Dafydd, 
Gwrando’n ebrwydd arnai’n awr, 

Ddoniol fwyn barodol brýdydd, 

Cais ystol ac eiste’i lawr, 

• Clywais ddweud dy fod am adael 
Ynys Brydain fawrei bri, 

Ac ar fyr am roddi ffarwel 
I bawb sydd yn ein bardal ni. 

Evan .—Os clywaist hyny Robert Griífitb, 

Mae y newydd hwnw’n wir, 

Tua mis Ebrill rwy’ mewn sobrwydd, 

O hyn hyd ddyddiau C’lanmai clir, 

Os câf i rwydd-deb i’m cyf’rwyddo, 

Rwyf yn dêg am groesi’r dôn, 

Draw i Ferica gwna forio ; 

Can ffarwel fo i’r ardal hon. 

Robt .—Gwell fyddai itify nghyfaill gwiwlan 
Nid wyfyn datgan un rhywdwyll, 

Aros yn dy wlad dy hunan, 

Gwrando’r bachgen cymer bw\ll, 

Cai wel’d ei bod yn anfanteisiol, 

Wyli’r dagrau am dŷdy Dad, 

Wrth wneud dy gatre’ ymro estronol 
Yn lle dy enedigol wlad. 

Evan.-^GaU hyny fod, ond ’rwyf yn cofio 
Yr heu ddihareb hono ar hynt, 

Sef neidio i’r tân o’r badel) ffrio, 

Ddywedai’r hen drigolion gynt; 

Mae yma yn myn’d yn waeiitwaeth beunydd 
Ar led yn awr írwy’n gwledydd'ni, 

Bob blwyddyn gwaela’r ol 'el gìl'ydâj 
Am hyn i Ferica’r af fì. V 


.í"' 



2 


Hoií.'-GobeîUwo daw yn well yn fuan, 

Gyfaill mwynlan diddan da, 

Yn dylieíni wlad dy Imnan, 

Gwelir gwiwian hoew-lân ha’, 

Os bu yn galed yn y gaua’, 

Trwy amryw fanau Brydain fawr, 
Gobeithio gwneiff yr amser wella, 
Disgwyliwn weied tori’r wawr. 

Evan .—Fe ally march galluog drengu, 
Diríawr g’ledi sy’ yn ein gwlad, 

Wrth aros am i’r glasẅellt dyfu, 

Tan orthrymder bryntni a brad, 

Miafi Ferica i breswylio, 

Treiaf yno drigo draw, 

Chwi gewch fy lle pob bendith arno, 
Llwyddiaut ichwi’n llon rbagllaw. 

Robt ,—Nid er mwyn rhoi ile i eraill, 

Yr wyf yn deail hyny’r dyn, 

Yr wyt yn ’madaei f’ anwyl Gyfaill, 
Ond er mwyn elw iti dy hun, 

Ond gochel gael mewn gwlad bellenig, 
Àr ol iti groesi’r dou 
Rhyw bwil yn drws, neu garreg lithrig, 
I'th flino fel yr ardal hon, 

Evan .—Os caf yno byllau budrou, 

Mi gaf rai Cymdeithion da, 

A safio talu trethi tryinion, 

Hyn o hyd a’m llawenha, 

Os câf ar garreg lithrig godwm, 

Can ffarwel i’r gorthrwm cas, 

Caf beidio ymdagu a Duty a Degwm, 

A phob rhyw rigwm brwnt di ras, 

Robt .—Yr wytyn ■iiarad yn amharchus, 

Cas anfelus yw dy fost 
Am Ynys Brydain, ail Paradwys, 

Gan gablu’r awdurdodau’n dost; 

Y deyrnas hod a fỳn gyfiawnder, 

Deil i fynu’r faner fawr, 

Ni wnaiff gam â neb un amser, 

Ei holl elynion dỳr i tawr. 

Evan.— Os ydyw’r deyrnas yn ddiniwed, 

A’i phenaethiaid gyda ni, 

Mae drwg yn dal yng’lonan’r deiliaid, 
Maeut yn ch wot.woiî', coeliweh chwi ; 




3 


Ânhawdd yw cael trwy’r deyrnas yma, 
Sais na Chymro’n ddifai ddyn, 

Ond trechaf treisieiì gwaedded gwana’, 
A phawb yn hynod atto ei hun. 

Robt .—Mae huuan les yn beth dewisol, 

Gan bob gradd o ddynolryw, 

A hunan elw a’th ýr dithau 
Draw i Ferica i fyw ; 

Ail goganu bwyd a’i fwyta, 

Yw swm dy holl resymau’u syth, 

Pan fo Satan yn gwel’d beiau, 

Ar bechodau mae’n beth chwith, 

Evan .—Ti gamgymmeraist fy rhesymau, 
Gwrando’r g-eiriau hyn i gyd, 

Fe ddylai dyn os gall yn ddiau 
Ffoi 0 bwys gofídiau’r byd ; 

Ffol yw’r gwr a wel ddiangfa, 

■■Ynaifî ei drigfa yn mysg y drain, 

Lle byddo dyins orthrymderau, 

Fe ddyiid ífoi rhag ihwydau rhai’n. 

Roht .—Peth mawr yw croesi y dyfnderoedd, 
Maitli fílldiroedd oddiwrth dir, 

A gwel’d mawrion donau’r moroedd, 

Fel mydyddoedd yno'n wir, 

Y môr yn golchi i’r lloflg ar droeau, 
Gwynt yn ihwygo ei hwyliau hi, 

Pryd hyn ’difeiri fíl o weithiau 
Ymado â Brydain fawr ei bri. 

Evan .—Er bod y fordaith yn beryglus, 

Cawn lanio’n iach tan nawdd ein lôr, 
Mewn llestr gref a llongwyr medrus, 

I’r America dros y iiiôr ; 

Cawn yno fyw heb dreth tylodion, 

Bwyd ynrhadlpn, masnach r.hwydd, 
Cyflogàu mawrion, pbb cysurön : 
l’r trigolion yn eu gwydd. 

Robt .—Ni el.iei fawr gyfoeth yno er hyny, 

Heb dialferthu vu ddiffael, 

Os êi’n dylawd ’does lîeb i’tfí helpii, 

Nid oes cymmorth plwy’ i’w gael; 

Ni chei’n America nag yma, ’ 

Pe chwiliet ti holl barthau’r byd, 

Fawr heb weithio gwiia <ly waetha’, 
Dyma’r gwir a goeliai’i gyd. 


4 


Ei'ün .—Mae llawer gwr yn gweithio’NghymrB 
Am swllt y dydd mi dystia’n deg, 

Pa fodd gall hwnw gadw teulu, 

Fe aliai oddeutu naw neu ddeg ? 

Mae yma worJehouse a thylodi, 

A chodi trethi trymion traws ; 

Mae’r tlawd a’r ffarmwyr yn ymboeni, 

Gweithio eu hegni heb fod haws. 

Robt .—Os ei di ymaith, cyfyd hiraeth, 

Am yr hen gym’dogaeth hon, 

Wrtb adael gwlad dy enedigaeth, 

A’th fam a’th dad gan groesi’r don, 

Ffarwelio a’r Merched blodau teirgwlad 
Ffarwelioa’th aHwyl gariad gu, 

Ffarwelio am byth a hen gyfeillion, 

I ti’n fwynion gynt a fu. 

Evan .—Trwm ffarwelio a’m rbieni, 

A hen wlad Cymru wiwgu wedd, 

Fe allai cyn ei gwel’d ond hyny, 

Yr af i byd ru i waelod bedd ; 

Ffarwel i’w bryniau coed a’i chreigiau, 

Afonydd a’i ffynonau’n awr, 

Ffarẃel berth’nasau a chyfeillion, ■ ^ 

O Fon i Fynwy wiẁlon wawr. 

Roht .— Ffarv\el i’r meibion glan a’r merched 
Er eu hardded trwy’r wlad hon. 

Ffarwel ragorol anwyl gariad, 

Hardd osodiad Leuad lon, 

Ffarwel trwy Ogledd Cymiu a’r Dehau, 
l’w beirdd a’i lioff delynau hi, 

Ffarwel i Ferthyr a’r holl weithiau, 



B. Griffiths, Argtuffydd, Abertawÿ. 


